YESU KIRISTI 
NE KADAI KE CETO 


Za ta haifi da, za ka kuma rada masa suna Yesu, 
gama shi ne zai ceci mutanensa daga zunubansu. 
Matiyu 1:21 


Gama Allah ya yi kaunar duniya har ya ba da 
makadaicin Dansa, domin duk wanda ya gaskata 
da shi kada ya lalace, amma ya sami rai na har 
abada. Yohanna 3:16 


Yesu ya ce masa, Ni ne hanya, ni ne gaskiya, ni ne 
rai: ba mai-zuwa wurin Uban sai ta wurina. 
Yohanna 14:6 


Ba kuwa ceto ga wani: gama babu wani suna a 
karkashin sama da aka bayar ga mutane, wanda ta 
wurinsa za mu sami ceto. Ayyukan Manzanni 4:12 


...Kristi ya mutu domin zunubanmu bisa ga nassi; 


An binne shi, kuma ya tashi a rana ta uku bisa ga 
Littattafai: 1 Korinthiyawa 15:3-4. 


A cikinsa ne muka sami fansa ta wurin W | 
jininsa, wato gafarar zunubai, bisa ga 


yalwar alherinsa. Afisawa 1:7 Mp 


And the gospel must first be published 
among all nations. MARK 13:10 


AKWAI GASKIYA GUDA HUDU WADANDA 
MUKE BUKATAR FAHIMTA: 


OYEsu YANA SON KU. 


YANA SO KU SAMI RAI MADAWWAMI TARE DA SHIA SAMA. 
Domin Allah yana kaunar duniya har ya ba da makadaicin Sonansa, 
domin duk wanda ya gaskata da shi kada ya lalace, amma ya sami 
rai madawwami. YAHAYA 3:16 


YANA SON KU SAMI CIKAKKIYAR RAYUWA MAI MA'ANA 
TARE DA SHI. 

Barayi suna zuwa ne kawai don yin sata, kisa, da lalatawa. Na zo ne 
domin su sami rai, su kuma cika shi sarai. YAHAYA 10:10 


KOYAYA, MUTANE DA YAWA BA SA RAYUWA MAI MA'ANA KUMA 
BA SU DA TABBACIN KO SUNA DA RAI MADAWWANMI SABODA ... 


MUTUM BISA GA DABI'ARSA ZUNUBI NE. 
SHI YA SA YA RABU DA ALLAH. 

DUKAN MUTANE MASU ZUNUBI NE. 

Gama 'yan adam duka sun vi zunubi, sun kasa kuma ga 

daukakar Allah. ROMAWA 3:23 

HUKUNCIN ZUNUBI MUTUWA NE. 

Gama sakamakon zunubi mutuwa ne...ROMAWA 6:23 


AKWAI NAU'I BIYU NA MUTUWA DA AKA AMBATA A CIKIN 
LITTAFI MAI -TSARKI: 

e MUTUWAR JIKI 

Tun da an kaddara mutum ya mutu sau daya kawai, to akwai 
hukunci. IBRANT YAWA 9:27 


“MUTUWA TA RUHANIYA KO RABUWA TA HAR ABADA 
DAGA ALLAH 

Amma matsorata, da marasa rikon amana, da masu aikin kyama, 

da masu kisankai, da fasikai, da masu sihiri, da masu bautar 

gumaka, da kuma duk makaryata, duk rabonsu tafkin nan ne mai 

cin wuta da kibiritu, wanda yake shi ne mutuwa ta biyu. 

WAHAYIN 21:8 


IDAN MUTUM YA RABU DA ALLAH SABODA ZUNUBINSA, 
MENENE MAGANIN WANNAN MATSALAR? 


SAU DA YAWA MUNA TUNANIN CEWA WADANNAN 
SUNE MAFITA: ADDINI DA AYYUKAN ALHERI 

DUK DA HAKA, AKWAI MAFITA GUDA DAYA DA ALLAH 
KE BAYARWA. 


HANYAR ZUWA SAMA. 


Yesu ya ce masa, Ni ne hanya, ni ne gaskiya, ni ne kuma rai: ba mai 
zuwa wurin Uba sai ta wurina. YAHAYA 14:6 


a YESU KRISTI SHINE KADAI 


YESU YA BIYA DUKAN ZUNUBAN MU. 

Domin Almasihu ma ya mutu sau daya tak ba kari, domin kawar 
da zunubanmu, mai adalci saboda marasa adalci, domin ya kai mu 
ga Allah...1 BITRUS 3:18 


YESU YANA DA ALKAWARIN RAI MADAWWAMI. 

Wanda ya gaskata da Dan, yana da rai madawwami. Wanda ya ki 
bin Dan kuwa, ba zai sami rai ba, sai dai fushin Allah ya tabbata a 
gare shi. YAHAYA 3:36 


MUNA BUKATAR SANYA BANGASKIYARMU 
4) CIKIN UBANGIJI YESU KRISTI DON 

SAMUN CETO. 
ALHERIN ALLAH YANA KAWO CETO TA WURIN 
BANGASKTYA CIKIN YESU KIRISTI. 
Domin ta wurin alheri ne aka cece ku saboda bangaskiya, wannan 
kuwa ba Kokarin kanku ba ne, baiwa ce ta Allah, ba kuwa saboda da 
aikin lada ba, kada wani ya yi fariya. AFISAWA 2:8-9 


YI WANNAN ADDU'AR TARE DA IMANI: 

UBANGIJI YESU, NA GODE DA KAUNARKA A GARE NI. 

NA FURTA CEWA NI MAI ZUNUBI NE KUMA INA NEMAN 
GAFARAR KU. NA GODE DA KUKA MUTU AKAN GICCIYE 
DON BIYAN BASHIN ZUNUBAINA. DAGA YANZU, NA 
DOGARA GARE KU A MATSAYIN UBANGIJINA DA 

MAI CETONA. NA KARBI KYAUTAR KU TA RAI 
MADAWWAMI KUMA NA BA KU RAINA. KA TAIMAKE NI IN 
YTI BIYAYYA DA UMARNANKA, DON IN FARANTA MAKA RAI. 
AMIN. 


IDAN KUN YI IMANI DA YESU KRISTI, WADANNAN 

ABUBUWA SUN FARU DA KU: 

e YANZU KUNA DA RAI MADAWWAMI. YAHAYA 6:40 

“DUK GAFARAR ZUNUBANKU. (BAYA, YANZU, NAN GABA) 
KOLOSI YAWA 1:13-14 

#“YANZU KUN ZAMA SABUWAR HALITTA. SHINE FARKON 
SABUWAR RAYUWAR KU. 2 KORANTI YAWA 5:17 

e YANZU KAI DAN ALLAH NE. 
Amma duk wadanda suka karbe shi, ya ba su ikon zama 'ya'yan 
Allah, har ma ga wadanda suka ba da gaskiya ga sunansa. 
YAHAYA 1:12 


